•"1 


■J     -'--np>:. 


3   hi 


'/d 


w 


•J 


Digitized  by  tlie  Internet  Arcliive 

in  2011  with  funding  from 

Corporation  of  the  Presiding  Bishop,  The  Church  of  Jesus  Christ  of  Latter-day  Saints 


http://www.archive.org/details/amddiffyniadysaiOOjone 


IIANES 


SAINT    Y    DYDDIAU    DRVEDDAF, 


SEFYDLIAD   YN   Y    FLWYDDYN    1S23. 


UVD    YR    AMSER    VR 


ALLTUDIWYD    TRI     CHAN    WIL    O    HONYNT 

OR   AMERICA    OHERWYDD    EU    CREFYDD, 

YN    I'    FLWVUUVN    184C. 


'UwEi.wcH  yn  mysg  y  cenedloedd,  ac  edryehwch,  rbyfeddnch  3m  arBi';r.j>: 
canys  pweitiiredaf  weithred  yn  eich  dydUiau,  ni  choeliwch  er  ei  myuugu  i 
chwi." — Habacuc. 

'Canys  ni  wna  yr  Arghvydd  ddim  a'r  nas  dangoso  ei  g>-frinach  i'w  wgision  y 
j(ioi>hvyydi." — Amos. 


MERTHYR-TYDVIL; 


CYIIOEDDWYD,  AC  AR  WEHTII.  CAN  CAPT.  JONES. 

AC    AR    WERTH    HEFYD    GAN    LYFRWEE,TH?rrK    KREILU 


ABCBAFFTnS  CAN  J.  JOXKS,   EnYDTBOM-. 


AMDDIFPYiXIAD    Y    SAINT, 


YN    NGWYNEB 


Vani^yhuddiadau  y  rhai  a  alwant  eli  hunain  yn  "  Gwcw  y  Don,^ 

YN    Y    "SEREN    GOMEK,"    lONAWR,    184/. 


Dywedid  mai  "hw,  liw,  a  gana  y  gog  pa  le  bynag  yr  elo;"  oncl 
wele  ni  wedi  cael  un  eithriad  i  hyny,  o  leiaf,  yn  "Gncw  y  Don.'* 
Meddylid  hefyd  na  clianai  y  gwcw  ond  yn  yr  haf,  a  hyny  yn  sef- 
vdlog  yn  ei  hardal  dros  ei  thymmor ;  ond  profa  "  Gwcw  y  Don  " 
ein  camsyniadau  am  hyn  hefyd,  drwy  ysgrechain  ei  "hw,  hw,"  jii 
ein  clustiau  ganol  y  gauaf,  a  hyny  yn  ddiflas  a  digofus  iawn  hefyd. 
fcl  pe  bae  wedi  cael  ei  deflFroi  yn  frawychus  o'i  chwsg,  a  dianc  o'i 
hogof  a'i  phen  yn  agored  eyn  agoryd  ei  llygaid ;  ac  j'n  lie  dial  af 
y  "  Cethlydd  "  a'i  defiroes,  ebeda  heibio  iddo  gan  ei  ofh,  a  gwaedda 
ei  hw,  hw,  ar  ol  rhyw  ddyn  o  FerthjT  draw  a  dorodd  ei  glun  yn  y 
gwaith,  ac  a  iachawyd  drwy  allu  a  daidni  Duw !  Ac  er  fod  hyny 
yn  flfaith  anwadadwy,  a  channoedd  o  lygaid-dystion  o  bono,  etto  y 
cyntaf  peth  o'r  bron  a  gofiodd  y  "Gwcw"  [hon,  ond  ei  barnu  wrth 
ei  llais  a'i  thest5'n]  oedd,  ddarfod  iddi  ganu  dan  yr  enw  o  "  Cwic 
yn  Dwr"  pan  ehedai  yn  nghoedv  ig  Dowlais, — mai  anwiredd  oedd 
hyny,  ac  na  thorodd  y  dyn  hv^nw  ond  "  asgwrn  bach  ei  goes,"  ac 
yn  awT  addefa  fod  "Iwmp  mawr  yn  aros  ar  ei  goes  [oddiwrth  dor- 
iad  asgwrn  bach  !],  hyd  y  nod  yn  mhen  ohwech  neu  saith  mis 
wedi  hyny  !"  Ond  awa  yn  mlaen,  tebyg  mai  tipyn  o  grygui  yn  ei 
lais  a  barodd  yr  anghyssondeb  hyn ;  ac  nid  rhyfedd  iddi  grygu 
bellach,  pan  y  mae  wedi  bod  yn  ysgrechain  yr  hw,  hw,  yna  mor 
ddjfal  o  Dowlais  i  Gaerdydd,  ac  oddiyuo,  drwy'r  Bedyddiwr,  dros 
Gymr'u  o'r  bron,  nes  diflasu  ei  gwi-andawwyr ;  a  meddylid  ei  bod 
wedi  ei  chanu  ei  hun  i  wlad  angof  i  gysgu.  Ond  y  cyntaf  peth  a 
ddaeth  i'w  phen  oedd,  y  byddai  ei  hen  ganiadau  yn  hyfryd  a  new- 
ydd  iawn  yn  Nghaerfyrddin,  ac  ond  iddynt  ddod  oddiyHo,  y  credid 


hwy  gan  holl  ddavllenwyr  y  Sereii.    Atldawai,  ond  cael  ei  dyrch;ifu 
luor  ucbel  a'r  ser,  y  caoai  yn  fwynacli.  ac  ya  ddyscleiriacii  ei  Uais 
nag  eiioed;  ac  yn  wir,  rhaid  addef  ei  bod  yn  raeddii  rhjw  eofndia 
anbygoel  i  alvv   ei  chlees  disail  yn   "ffaiih,"  o   barthed  i'r  dyn 
iiwnw,  a  hitliau  yn  gwybod  gw<:lV,  acwedi  darllen  tystiolaeth  y  dyn 
ei  him,  a  thua  dcg  o  dystioo  watho,  amryvv  o  lia  lai  nad  ydynt  yu 
wedu  athrawiaetb  y  Saint,  ii'r  rhai   hyu  oil  yn  tystio  yn  liolkd 
.groes  iddi  hi.     Gwel  Fropkuyd  y  Jubili  am  Gori)luniaf,  1846.     Pa 
reswm  a  fuasai  i  ddynion  adnabyddus  ardystio  y  fath  beth  o  iir.^n 
V  c\boedd,  os  nad  oedd  yn  fFaith?     Oni  fuasai  ereill  yn  ei  wrtli- 
broti  yn  )■  fan,  er  eu  gwarth  ?     Sicr  iawn  ;  ond  a  gynnygiodd  rhyw 
lai  ei  wrtbdystio?     Naddo,  niddarfu  i  neb  ond  y  "'Gwcw"  nadlyd 
boa  o  fan  bwy  gilydd.     Apba  brofiadau  a  gynnygia  yn  awr  i  ddar- 
llenwyr  y  Seven  o'i  haeriad  ?     Dim  !  na  wna  gymmaint  ag  un  dyn, 
na'i  henw  ei  bunan  y«bwaitb  !     Dim  ond  ei  hw,  bw,  gas  ei  bun, 
ac  ainbell  gwcw  ieuanc  a  ddysgo  ei  thune  oddiwithi !     Pa  ddyn  yn 
ei  synwyr  a'i  coelia?     Mae  y  dyn  bwnw  mewn  oedran  fel  y  gall 
ateb  drosto  ei  bun.     Mae  wedi  ateb  i  filoedd  drwy  y  cylchoedd 
byn  er  y  pryd  byny,  gan  ddwyn  yffcitk,  sef  ei  glun  iach,  gydag 
ef,  yr  byn  sydd  yn  profi  bw,  bw,  y  "Gwcw"  enllibus  bon  ati  glees 
gwaeyd  i  gyd.     Ei  enw  yw  William  Hugbes  ;  ac  er  dilyn  ar  wynt 
Y  "Gwcw"  bon,  y  mae  efe  wecb  niyned  i  fyw  i'cb  Sir  cbwi,  Mr. 
Gonier,  a  diau  yr  ymvvel  a  chwitbau,  fel  y  galloch  gael  oylleustra 
iawn  i'w  deimlo,  ei  wcled,  a'l  groesboli  hyd  a  fynocb ;  a  da  cbwi 
profwch  ef  yn  fanwl,  ac  os  cewcb  rbyw  dwyll  yn  y  petb,  cyhoedd- 
wcb  byny  yii  y  Seren,  fel  y  deallom  ninnau,  rbag  ofn  fod  ein  llygaid 
wedi   ein  twyllo!     Ni  vvnaetb   y   dyn    druan,  nn  neb  o'r  Saint, 
*'ifwflan"  am  y  petb,  na  houi  na  cblod  na  tbeilyngdoxl  odiliwrth  y 
j|)etb,  ne§  i'r  "Gwcw"  nadlyd  eu  gorfodi  i  aniddift'yn  y  gwir,  acbyd- 
iiabod  daioni  eu  Dijw  iddynt.     Pabam  y  casa  y  "Gwcw"  byny? 
Hhyw  adar  rbyfedd  yw  y  rbywogaetb  bon  o'r  gwcw  am  gabki  n  di- 
fenwi.     Can  boffyw  eiddo  y  gog;  ond  tebycacb  i  regfeydd  pioden 
yw  difenv/i  dyuioa  na  waaetbant  niwed  i  un  blyfen  o'i  besgyll.  nac 
i  i>eb  arall,  trwy  ew  galw  yn  "gau-bropliwydi,"  "apostol  cloihvlxv," 
'•  Joe,"   yn  lie  Josepih,    "  pecbaduriaid  rhyfygus,"  beb  eu  proti, 
*•  sotbach  drewedig,"  ebe  bi  am  y  grefydd  ddwyfol  ag  yr  ymddi- 
livna  ra,iloedd  o  lai  cystal  a  bitbau  arni  am  fywyd  trsgwyddol, — 


"fiieiildio  y  f.  tli  cliwedlau,"  ebe  hi.  Y  fath  chwedlau  k  pha  bethf 
^ofyiivvn?  Dim  p.tcb.  "Eitliafion  iliyfyg  a  cbclwyddau,"  ebe  bi. 
yw  proffts  y  Saint  yn  ol  y  Tcstarafot  Newydd.  "Mae  eu  celwydd- 
au  yn  rliy  noeth  i  neb  yn  eu  synwyrau  eu  credu,"  ebe  efe  etto- 
Felly,  Mrs.  Gwew,  rhaid  fod  Cymru  yn  cael  ei  gwallaofi  yn  gytiym 
iawn.  yn  ol  eich  hw,  luv,  clnvi  a'ch  cyffclyb,  oherwydd  y  mae  dros 
fil  o  honynt  vvedi  mynod  allan  o"u  "  synwyrao  "  mor  bell  yn  ddi" 
weddar  a  chredu  yr  hyn  a  ahvcb  3'n  "  gclwyddau  noetli,"  ac  yc-li- 
waneg  yn  niyned  i'r  gwallgofinvydd  yn  feunyddiol,  ac  ctto  ya 
methu  yu  deg  a  chael  gafael  ar  y  celwydd  liwnw  ag  sydd  yn 
"noeth*'  i'cb  golyjon  trciddgar  clnvi.  Rhyfodd  y  fath  draw.s- 
symudiad  sydd  ynoch  :  gyneu  yn  "  G'.vcvv,"  yna  yn  rhegu  yn 
waeth  na  phioden  ;  yn  a^T  wcdi  cael  llyg:iid  y  barcut,  neu  Arc/us 
ei  huu,  i  weled  pethau  mor  noeth  anad  pawb  aiall?  A  phahani  na 
fuasech  yn  aralygn  peth  o'r  twyll  cr  ein  mvvyn  ninnau,  cyn  cyfae- 
wid  eich  bun  yn  rhyw  species  arall  etto,  os  gellwch.  Ond  ni  ellir 
diolch  i  chvvi.  Da  fuasai  genych  ddynoethi  rhyw  ddrwg  pe  gall- 
ech,  canys  bur:>-yu  a  gara  aderyn  aflan.  "Cyranieryd  enw  o  gref- 
ydd  yn  gochl  i  dwyllo,*'  ai'e  Mrs.  Gwcv?  Pa  fodd  y  gwyddofh 
chwi  hyny  ?  Beth  yv.-  eich  pranf  o'r  ddedfryd  galed  yna?  Dim 
ateb  i  hyn  ychwaith  !  Oiiid  eich  genau  eich  bun  a  brawf  mai  ti 
yw  y  "Gwcw"  sydd  yn  e'log  o  hyn?  Ai  tybied  y  bcrnir  y  dyn  a 
ddifenwa  ei  gymaiydogiou  dieuog  yn  y  modd  hyn  yn  ei  "synwyr- 
au ?"  Pwy  a  yniddibyna  ar  ddira  a  ddyvved  wedi  iddi  ymolhvng 
i'r  fath  eithafion  o  ryfyg,  a  haeru  fod  y  ihai  y  gvvyr  yn  dda  ddigun 
eu  bod  yn  pregethu  yr  efeugyi  yn  rhad,  heb  ofyu  ceiniog.  na  gwerth 
ceiniog,  am  hyny,  3'n  "  casglu  cvmmnint  o  arian  y  trueiniaid  ag 
a  aiiaut,  oddivvrthynt."  Dewch  i  brawf,  iMadani  Gwcw.  Deuwch 
a'ch  tfaitbiau,  enwch  y  personaii,  ac  enwii  ninnau  ganpunt  a  dwyll- 
wyd  genych  chwi  a'ch  chwiorydd  oddiar  drneiniaid  am  bob  ceiniog 
gafodd  y  Saint  o  gwbl  er  pan  y  maent  \ti  Nghymru.  Dewch  yii 
mlaen  etto,  canys  yr  ydych  wedi  vsgrei^hain  eich  bw,  bw,  gfis  o 
hirbell  ddigon  o  hyd  ;  rhowch  eich  enw  i'r  byd,  ac  enwau  eich 
tystion,  os  dysgv.yliwch  i  ddarllenwyr  y  Seren,  na  neb  avail,  eich 
coelio.  Nid  oes  arnom  ni  gywilydd  o'n  benwau  i  wrthdystio  eich 
cabldraethau  j'sgeler.  Ond  yn  mlaen  a  hi  gyda'i  haeriadau. 
"  Gwyddant  o'r  goreu  mai   twyll  yw  y  cyfan,"  ebe  hi !     Atebaf 


Shnaunaw5'ddant,  neb  o  honynt,  amddim  twyll,  ac  ni  wyr  y  "Gwcw"" 
annuwiol  ychwaith,  onide  buasai  wedi  ei  amlygu  i  bawb,  yn  lie  defn- 
yddio  celwyddau  hollol  yn  offerynau  i  ddial  ei  Hid  arnom,  o  gasineb 
at  y  gwirionedd. 

DiHas  fyddai  swn  y  Gwcw  a  ddifenwai  hyd  y  nod  gi  yr  helivvr  yn  y 
goedwig;   ond  0  mor  ddifiwsig   yw   rhegfeydd  y  bioden   hon   pan 
ddringa  i  frigau  uchel-goed  y  Seven,  ac  y  cyramysga  ei  llais  a  pher 
ganiadau  goreuon  beirdd  Gomer.     Beth  meddwoh  chwi,  Mr.  Gomer  ? 
a  gofyned  eich   darllenwyr  bob  un  iddo  ei   hun,  ai  rhyw  fiwsig  hoff 
fyddai  ysgrechiadau  fel  yr  uchod  yn  eich  clustiau  o  hyd,  yn  yr  henl 
ac  yn  y  maes,  gartref  ac  oddicartref,  a'r  oil  am  eich  crefydd  yn  eich 
"  gwlad  rydd  "  eich  hun ;  ie,  a'r  oil  yn  ddisail  hollol  ?     Wei  dyma  yw 
cynnysgaeth  y  Saint  yn  awr  fel  erioed ;  ie,  er  eu  bod  yn  frodyr  o'r  utt 
gwaed  a  chwitliau.     Cydiwn  yn  y  eyhoeddiad  a  fynom  a'r  bron  drwy 
ein  gwlad,  "crefyddol"^  nen  beidio,  y  path  eyntaf  y  tarawn  ein  trem 
arno  yn  amlyw  naill  ai  "  Twyll  y  Seintiau,"   "  Rhyfyg  a  Chelwyddau," 
"Tivyll  Mormoniaeth,"  neu  ryw  sothach  am  danom  ni  a'n  crefydd,  a'r 
cyfan  yn  anwireddau  di^arl,  a  ninnau  yn  gwybod  hyny,   yn  meddu 
profion  o  hyny,  ac  otto  ni  chawn  eu  cyhoeddi  byth  o'r  bn-on  yn  y  ey- 
hoeddiad a'n   pylnuUi.'i.     Ac  ond  i  chwi  ddarllen   y  cyhoeddi  ad  au,  yn 
enwedijr  rhifyiiau  v  Bedi/ddiwr  am  y  ddwy  neu  dair  blynedd  diweddaf,. 
cewch  yno  hw,  hw,  y  cogau  hyn  drosodd  a  thrachefti,  bron  air  am  air, 
am  frawddegau  eyfain,  dan  amryw  ffug-enwau;  ac  yn  rliifyn  Mawrth, 
OS  na  chewch  enw  priodol  y  '*  Gwcw"  hon  yn  tadogi  y  cyfan,  ceweh 
yno  ei  hw,  hw,  yn  gyflawn.  neu  fe  siomir  llawer  heblaw  ni.  Gwyddom 
nad  yw  cyfnewid  enw  y  gog  yn  newid  gronyn  ar  ei  hw,  hw.     Mae  ein 
clustiau  ni  wedi  merwino  yn  y  cylchoedd  hyn  ar  ei  hysgrechiadau  di- 
flas ;  a  meddylir  naill  ai  ei  bod  hithau  yn  gwybod  hyny  pan  ehedai  i 
Gaerfyrddin,  neu  fod  crytiaid  Dowlais  wedi  ei  lluchio  a  cherig  i'r  don, 
ac  wedi  ei  dilyn  i  Gaerdydd,  a  hela  (nid  y  cadno,  ond)  y  "Gwcw"  hon 
i  Gaerfyrddin  o'r  diwedd.     Ac  os  nad  aflanach  chwaeth  eich  cymmyd- 
ogion  chwi  na  phawb,  buan  iawn  y  diflasant  ar  ei  hw,  hw,  yna,  neu  y 
uewidiant  ei  henw  yn  parrott,  canys  y  mae  yr  aderyn  hwnw  yn  barot- 
ach  i  ddifenwi  pawb  o'i  gylch  nag  yw  y  gog,  druan,  i  erlid  neb.     Ond 
sicrhawn,  a  sicrha  ein  profFes  a'n  hymarweddiad  i  bawb  a  ymchwiliant 
iddynt,  ein  bod   ni  fel  enwad  mor  hollol  ddieuog  o  gyhuddiadau  y 
"  Gwcw  "  hon  ag  un  enwad  o  grefyddwj'r  sydd  yn  y  wlad  ;    etto,  nid 
ydyra  yn  proffesu  perffeithrwydd  personau,  ond  addefwn  mai  flfaeledig 
iawn  yw   y  goreu  o  honom  wrth  yr  hyn  a  ddymunem  fod..    Gwyr  y. 


""Gwcw"  o'r  goreu,  a  dylai  pawb  wybod  cyn  cyhoeddi  ein  proffes  Tr 
byd,  nad  oes  neb  o'r  Saint  yn  Nghymru  yn  honi,  nac  yn  cael  y  teitl 
uchel  o  "apostol,"  nac  o  "brophwyd,"  canys  yr  ydym  wedi  cyhoedd^ 
hyny  i'r  byd  droion.  Yr  ydym  wedi  cyhoeddi  hefyd  nad  oes,  ac  na 
fu  neb  o  honora  yn  honi  dim  gallu  gwyrthiol  o  honom  ein  hunain. 
Naddo  ;  camgyhuddiadau  yw  y  cyfan,  pa  rai,  unwaith  wedi  eu  traethu 
a  wthir  yn  mlaen  drwy  bob  cyhoeddiad  o'r  bron  fel  rigwm  y  rhegeu 
ryg,  a  gwaith  mar  anorphen  yw  eu  hargyhoeddi  ag  yw  cael  ganddynt 
brofi  y  ddwy  ochr.  Ond  yr  hyn  a  gredwn  ni  mewn  perthynas  i 
wyrthiau  yw  yr  hyn  a  broftesa  holl  grefyddwyr  Cymru  ar  air,  sef, 
credwn  mewn  Duw  a  wuaeth  wyrthiau  drwy  ei  weision,  yn  yr  ymar- 
feriad  a'r  moddion  neu  yr  ordinhadau  a  orchymynodd,  yn  y  cyn-oes- 
oedd.  Ni  wada  neb  hyn.  Wei,  o'r  goreu,  deuwch  gam  yn  mlaen, 
ynte.  Credwn  ni  fod  y  Duw  hwnw  mor  alluog  yn  awr  ag  yr  oedd  y 
pryd  hyny.  Felly  ninnau,  medd  pawb  etto.  O'r  goreu,  gyfeillion, 
dyma  ni  wedi  cyduno  yn  dda;  ymdrechwn  gyd-deithio  gam  pellach. 
Credwn  ni  fod  y  Duw  hwnw  yn  anghyfnewidiol.  Purion,  ebe  chwi 
etto,  felly  y  credwn  ninnau,  canys  dywedir,  "  Myfi  yr  Arglwydd  ni'm 
newidir."  Wei,  ymdrechwn  fyned  law  yn  Haw  un  cam  pellach  etto,  a 
hyny  yw,  credwn  ni  mewn  Duw  st/dd  yn  gwneyd  gwyrthiau  drwy  ei 
weision,  yn  yr  ymarferiad  cyfifelyb  a'r  unrhyw  ordinhadau  mewn  flfydd, 
y7i  yr  oes  hoa  !  0  !  wil't !  twyll,  rbyfyg  cythreulig  a  Satanaidd  :  O 
haerllugrwydd,  ebe  pawb  ;  na,  na,  aid  ydym  yn  credu  gair  o  hyna,  ac 
ni  roddwn  y  cam  yua  syda  chwi  am  ein  bywyd,  ebe  chwi  oil  mewn 
dyehryn  ! !  Ond  pwyllwch  ronyn.  a«  yraresymwch  ;  nid  gwiw  i  chwi 
wrthod  dyfod  y  cam  diweddaf  gyda  ni,  oherw^  dd  yr  ydych  eisoes  wedi 
ei  addef.  Yr  ydych  wedi  dyfod  yn  rhy  bell  i'r  ddalfa  i  droi  yn  ol 
byth ;  canys  addef  fod  Duw  anghyfnewidiol  wedi  gwneyd  gwyrthiau 
ydyw  addef  ei  fod  yu  gwneyd  gwyrthiau  yn  awr  ar  yr  un  ammot.au. 
Ac  felly  addefa  hull  Seetar.aid  y  wlad  yr  un  jjeth  yn  gymhivys  ag  a  wna 
y  Saint  o  bart/tcd  i  wyrthhat .'  Well  done,  gyfeillion  hynaws,  peidiwch 
a  chablu  a  difenwi  y  Saint  byth  etto,  a  chwithau  yn  proflesu  yr  un 
peth  a  hwythau  am  wyrthiau,  onlde  bydd  anffyddwyr  yn  chwerthin  am 
ben  eich  fFolineb  croeshaeriadol.  Yr  ydych  wedi  terfynu  y  ddadl 
boeth  hon  yn  deg,  ac  wedi  dyfod  i'n  pen  ni  o'r  glorian ;  o'r  goreu,  ar- 
hoswch  ynddi,  ac  ni  chwympwn  i  macs  ddim  ychwaneg. 

Ond  i  ddiiyn  y  "Gwcw'  etto,  dywed  fod  Seven  y  Saint  yn  dweyd 
fod  Duw  wedi  dangos  Llyfr  Mormon  i  Joseph  Smith  mewn  "ogof ;" 
lOnd  hawdd  yw  proii  yr  haeriad  hwn,  fel  y  lleill,  yii  ddisail,  clr\Ay  fed  y 


^yfra  elviiT  Seren  ij  Saint  ar  led  Cymru  v>Tth  y  cannotcld  ;  ac  er  na3 
'•esynddrair  heblaw  a  ysgrifenodd  y  dwylaw  hyn,  etto  nid  ydym  yn 
■gwybod  fod  son  am  "ogof '  ynddi  oil.  Os  oes,  pwod  j'dym  i  gym- 
samerydein  hargyhoeddi,  a  hawdd  i'r  "Gwcw"  enwi  y  rhifyn,  a'r  tudal- 
<«n,  OS  yw  yno,  onide  barned  y  darlleuydd  rhyngoni  ni  a  hitliau  a't 
gwir.  Pe  buasai  y  "G->vcw"  hon  yn  anialwch  Libanus  pan  anfonodd 
Duwanpeli  awdurdodi  loan  Fedyddiwr  i  bre^etliM  a  bedyddio.  a 
•chanddi  ullwedd  crediiiia?th  yr  lud.ewon  dan  ei  liaden,  fei  yeyfelria 
■fod  trigolion  y  "Ton,"  canasai  dnvy  lioU  v.lad  Jud?a  fcl  y  gwna  drwy 
'•<5yraru,  y  buasai  mor  rhesymol  iddi  hi  lyncu  ?w^«yd.?  Libaiins  neu  yr 
'  Olewwydd  a  chredu  dyfodiad  yr  angel  hwnw  ! 

Hen  rigwm   arall  o  eiddo  y  "Gwcw"  hon  yw,  "  Ond  cofiwch,  Mr. 
'Gomer,  (ebfi  hi,)  nad  oes  yn  perthyn  i'r  gethei'n  (.'  .'J   dan  sylw  ond 
yphydig  o  wehilion  mwyaf  anwybodus  a  diarwyddion  o  ofn  Duw  yn  y 
inanau  lie  y  inaent."    Gwel  liyn  etto  yn  rliifyn  Mawrth  o'r  Bedyddiwr, 
&c.,   ac  yn  nhraethawd  ffol  ac  anwiredduis  y  Parch.  W.  R.  Davies, 
Dowlais,  ar  y  gwyrthiau.     Ychydig,  lleiaf,  l!ai;  gvvael,  gwaelaf,  gwael- 
ach;  drwg,  gwaethaf,  gwa«th ;  dyna  yw  ei  haeriadau  anwireddus  ac 
annuwiol  o  hyd.     Pa  fodd  y  mae  y  fath  lawer  yn  ymadael  oddiwrth  y 
fath  ychydiff,  tybied,  a  gweddill  wed'yn  1     Am  ein  gv.rfhgilwyr,  parod 
ydyai  i  rifo  <kgau  o  rai  sectaraidd  am  bob  un  sy'n  gadael  y  Saint  . 
Arnlvvg  y w  mai  ei  ddymuniad  a  eilw  efe  yn  ffaitli !     Ond  diolch  i'r  hwn 
a  bia  y  gwaith,   y  ffaith  yw  ein  bod  yn  liollol  groes  yn  rahob  peth  i'r 
cyhuddiadau  gwarthus  uchod  ;  le,  y  ffaith  a  welir  yn  banes  ein  Cynj- 
;manfa  ddiwcddaf  yn  Merthyr:   gwel  Prcpktrt/d  y  Jnbili  am  lonawr, 
1847,  He  y  danijosir  ein  bod  yn  cynnyddu  An  ftvy  nag  un  cnwad  a  ad- 
waenom  yn  y  wlad.     Dygwyd  enwau  yn  agos  i  dri  chant  a  /.atuier  a. 
fedyddiwyd  genym  er  Go.phenhaf  diweddaf ;  a  thros  gant  yn  Merthyr 
yn  unig,  o  blith  pob  enwad  ■^ydd  yno  bron  ;  ac  nid  yn  unig   yr  oedd 
rhai  o'r  rhai  hyn  ivedi  bod  yn  aelodau  gyda'r  cnwa(iau  am  ddee-ar- 
hugain  neu'fwy  o  tiynyddau,  ond  yr  oedd  liefvd  diaconiaid,  blaenor- 
ioid.ac  amryw  bre.,etlnvyr  a  gyfritid  ganddynt  yn  wyr  doniol  a  dr.wiol. 
Rhyfedd  ein  bod  mor  ychydiy  o  hyd.     Am  y  gwehUion,  fel  eu  geilw,  y 
maent  yn  feddiannol  ar  eneidiau  anfarwol  ag  sydd  mor  deihvng  o'u 
hadiub  ag  yr  oedd  yr  "vfs^ubion  y  byd,  a  sorod  pob  dim,"  hyny  yn 
nyddiau  vr  aposto'.ion.     Os  yu-vhilkn  sy:ld  g)  da  \>\  rl;,  jiddefv  ( b   nad 
ceisio  "arinn"  lawer  yrydym  gau  y  (•j.frjw,  ci;d  'i'r  1)  iodion  }n  rhad" 
fel  cynt.     Os  "  mwyaf  anwybodus   o  bnwb   ydynt,"  eich  bai  chwi,  a'u 
dys"awdv.yr  hlaenorol,  yw  hyny,  a  mwyaf  yr  aughen  iddynt  ddyfod  i'n 


3r 

Tiysgol  ni  i  ddysgu  rhyvv  ddaioni  cyn  eu  marw  mor  anwybodus  a'tt 
■cydysgolheigion  sectaiaidd  ereill,  agoreu  po  cyntaf  i'rUeill  ddyfod;  a 
da  genym  weled  y  rhai  gonestaf  eu  calon  o  honynt  yu  dyfod  at  lesuar 
ddarfod  amdanynti  geisiodeall  "pabeth  a  wnant  i  fod  yn  gadwedig." 
Yr  ydym  ninnau  yn  dangos  y  ffordd  iddynt  o'li  bodd,  heb  ariaii  ac  heb 
werth  ;  a  rhyfedd  mor  llawen  a  diolchgar  ydynt,  druain,  am  gael  eu 
rhyddhau  o'ch  caethiwed  tost  chwi;  a  da  chvvi,  Mrs.  Gwcw,  gadewch 
lonydd  i'w  cymmeriadau,  fel  yr  addolont  Dduw  yn  cl  yr  ysgrythyrau; 
cauys  gwell  fod  maen  melin  am  eich  gvvddf,  a'ch  suddo  yn  eigion  y 
mor,  nag  i  (ihwi,  nac  ysbrydion  cytViiiornus  ereill,  roi  rhwystrau  ar 
ffordd  y  rhai  bychain  hyn.  Y  mae  yn  sicr  y  gwyddant  hwy  yn  well 
beth  sydd  genym,  wedi  eiu  profl,  nag  j'  gwyddoch  eliwi  a'ch  bath,  licb 
erioed  feddu  digon  o  onestrwydd  i  chwilio  yn  deg  am  y  g^ir. 

Os  "  mwyaf  diarwyddion  o  ofn  Duw  oeddynt,"  pa  fudd,  yn  envv 
moesoldeb  heb  son  am  grefydd,  y  gadawech  chwi  ac  enwadau  ereill 
iddynt  aelodaeth,  ie  svvj  ddau,  cyhyd  yn  eich  plith  ?  canys  ni  wyddom 
am  un  capel  yn  Merthyr  a'r  cylchoedd  a'r  nad  oes  rhai,  ac  wcithiau 
ddegau,  wedi  ymadacl  a  hwynt,  ac  ymuuo  a  ri.  Ie,  diolch  i  chwi,  pa 
rai  y  bu  eich  hw,  h\v,  chwi  a'ch  cyllelyb  yn  foddion  o'ch  hatifodd  i'w 
gyru  i  wrando  arnom,  i  chwiJio  i'n  hathrawiaeth,  acyna  i  gredu  yr  ef- 
engyl,  ac  i  ufyddhau  iddi  o  galon.  Mae  hyn  yn  brawf  nad  twyll  sydd 
genym,  fel  y  dywedwch  chwi,  end  mai  po  ravvyaf  eiu  liadnabyddant, 
mwyaf  y  canfyddant  eich  celwyddau  chwi,  ac  yr  yml}  nant  wrth  ein 
gwirionedd.  Ai  dynion  o'r  cymmeriadau  ysgeler  uchod  yw  yr  hoU 
rai  hyn,  tybied  ?  Onid  dynion  ydynt,  i'e,  mor  resymol  a  chwitliau,  yn 
Gymry,  ac  yn  ddeiiiaid  o'r  gyfraith  wladol  fel  chwithau  ?  Pahara  na 
adewch  iddynt  y  rhyddid  a'r  ilonyddwch  a  ganiata  hbno  iddynt  ?  Cy- 
wilyddiai  dyn  gonest  rhag  dangos  ei  hun  yn  fatb  ftvli  blatjardaidd,  ac 
arferyd  eich  brawddegau  hyll  i  ddifenwi  ei  gymraydogion,  ie,  pebae 
ynddynt  wir !  Ai  dynion  o'r  cymmeriadau  a  nodwch  oedd  y  rhai  a 
adawsaiit  Ddafisyddlueth  Dowlais  ?  Ai  rhai  felly  oedd  y  diacoiiiaid 
a'u  gadawsaut  yn  ddiweddar,  ac  a  ymunodd  a'r  Saint  ?  0  na,  rhaid 
eich  bod  yn  gwybod  nad  "cethern  afiau"  yw  y  Saint,  ac  nad  '-ychydig 
a  drwg"  ydynt  ychwaith. 

Yn  nesaf.  sylwer  ar  y  "  gwcw"  yn  hoUol  groes  ei  thune  i'w  hoU 
chwiorydd  drwy'r  wlad,  ac  iddi  ei  hunan  hefyd  !  '•  Gofynodd  (ehe  hi) 
i  amryw  a  fuant  gyda  hwynt  (y  Saint),  a  oedd  rhyw  dwyll-ymddan- 
gosiad  yu  cael  ei  gorio  yn  mlaen  yn  eu  cyfeillachau  dirgeloidd,  er 
hudo  a  dallu  yr  ar.uysgcdig  a  ctioeigrel'ydciul ;  a  dytcidenl  oil  i,ad  oead 


'■Sim.'"    "Wei,  dyna J  gwir,  nid  oes  "  DW^'LL-ymddangosiad,"  a  p'ha- 
ham  Da  choeliwch  liwynt,  ynte  ?     Nid  iwi/ll,  ond  sylwedd  yw'r  cyfan 
sydd  geiiyra  yn  "  ddirgelaidd,"  ac  yn  gyhoeddus.     Os  credwch  y  tyst- 
ion  yna  "  oil,"  pa  beth  sydd  ynom  mor  dwyllodrus,  ynte  ?     Paham  yr 
haerwch  fod,  a'n  difenwi  oherwydd  liyny  ?     Ond  pa  fodd  yr  ymdar- 
ewch  chwi  a'ch  cyd-erlidwyr  annuwiol  yn  hyn  ?  Beth  a  bregetha  y  gwcw 
o  Ddovvlais  o  gapel  bwy  gilydd,  ac  a  gyhoeddodd  yn   y   Bedyddiwr 
droion,  ac  wed'yn  yn  ei  draetiiodyn  gwarthus  ?     Haera  efe  ein  bod  yn 
llefaru  a  thalodau,  cyfieithu,  prophwydo,  cael  gweieQiu,aethau,  allawer 
o  bethau,  er  tvvyllo  yr  annysgedig  a'r  coelgrefyddol,  ebe  efe;    a  dyry 
enghraifft,  sef  "  tandrwni,  tindrwm,  twndrwm"  &^c.      Felly  yr  haera  y 
Iho.m as  Jones  ysgymunedig  hwnw,  ebe  eich  "  brawd  etengyiaidd," 
Dafydd  Willjams,  Abercanaidd,  drv.y  y  ijprfyrfcfiwr /      le,  felly  y  dy- 
wedai  eiu  holl  gyhuddivyr,  ein  bod  ni  yn  ffugio  y  doniau  ysbrydol  yn 
yr  egiwys;  ond  gan  fod  liyny  yn  dystiolaeth  i  bob  dyn  rhesymol   ein 
bod  yu  efelychu  yr  edwys  Apostolaidd,  yn  hyny  o  leiai ;  a  chan  gynted 
y  gwelodd  "  gwcw  y  Don"  hyny,  cynimerodd  ei  hadenydd   i'r   ochr 
avail  i'r  goedwig,  a  dechreua  gaim  ei  Ihune  newydd  ei   hiui  yn   hollol 
groes  i'r  Ileill  i  gyd  !     Wyddys  pa  hyd  y  bydd  y  Ueill  heb  ei  dysgu 
odtliwrtiii !     Ond  yn  enw  r/teswm,  os  oes  y  fatli  l/e/n  i'vv  gael,  pa  diwe 
ag«elir?     Dewiswch  ehw-j ;  ni -waeth  genym  ui   pa  un    a   goeliwch, 
canys  nid  oes  air  o  wir  yn  y  naill  na'r  Hall.     Ac  wele  holl  erlidwyr  y 
Saint  yn  nihig  y  gwcw  yn  awr.     Cawn  ni  beth  llouydd  ynte,   nes  ter- 
fynant  yr  ymryson  a'u  gilydd,  ac  yna  profwn  y  trechaf  o   honynt  yn 
gelwyddog!       Pwy  a'i  coelia  iddi  eiioed  weled  dyuion  mor  annynol  a 
gwaligof  ag  "  addef  wrthi  hi  y  meddiannwyd  hwynt  yr  eiliad  gyntaf 
yryiiiunasant  a'r  Saint,  fel  yr  oeddent  yn  gallu  dweyd  celwydd  mewn 
rhagrith,"  heb  le  i  ddysgwyl  un  lleshad  drwy  hyny,  na  gobaith  llwy- 
ddo  ddim  hwy  nag  y  deuai  ereill  i'r  egiwys  i  roddi  eu  llygaid,  eu  clust- 
iau,  a'u  synwyrau  ar  waith  ?      Na,    anturiwn   ddweyd  na   chreda   un 
creadur  rhesymol  iddi   hi  na  neb  arall  weled  dynion   yn   y    wlad    a 
addefa  y  fatli  beth.     Er-mor  felys  yw  cyliuddiadau  drwg  i'w  chwaeth 
ef,  mae  hyn  yn  rhy  allan  i'w  gredu.     Ond  "  tystiasant  oil  yn  y  raodd 
mwyaf  cydwybodol  (ebe  hwn)  raai  celwyddau  y w  eu  holl  hiieriadau." 
Yn  ddieithriad  hollol,  tybied?     'W'el,  o'r  goreu.      Pan  y  byddwch  yn 
llunio  ystori  o  gelwydd  bob  gair,  gwnewch  hi  yn  iawn  fel  hon,  ac  yna 
deulia  pawb  hi.     ilhaid  i'r  "  gwcw"  ein  hesgusodi  ni  rhag  credu  un 
;gair  o  hyn  ychwaith.  canys  ni  allwn,  y  mae  yn  rby  6towi'r^wrthwyn- 
',eu,  heb  adder'  gvv_viaiiiau  !     Ond  Ijcth  na  ddywed  y y  pa  betli  'j 


galwn  yr  hwn  a  adawo  i'r  frawddeg  a  ganlyn  ddianc  oddirhwng  ei 
ddannedd  heb  son  am  ddyfod  yn  bwyllog  a  bwriadol  oddirliwng  ei 
fysedd  ?  Syned  hyd  y  nod  "  ffyliaid  Risca."  Dyma  hi!  "Ac  yr 
wyf  yn  cymmeryd  y  cyfiensdra  presennol,  megys  ar  Iw  yn  nihresenol- 
deb  fy  Marnwr,  idd  eich  hysbysu  cbwi,  ynghyd  a  lioll  ddarllenwyr  y 
Seren,  na  wnaed  hyd  yma  un  peth  yn  debyg  i  wyith  iranddynt  yn  un- 
man yn  Mertkyr,  a'r  cylchoedd  oddiamgylch,"  ebe  efe !  I  Wei,  dyma 
hi  yn  y  pen  eithaf  yn  awr  !  Ar  y  dechreu,  meddyliem  raai  y  "  Gwcw" 
fach  o'r  Don  oedd  dan  ein  dwylaw,  yna  trees  yn  Bioden  reglyd  ;  wedi 
hyny  dealhisom  mai  Parrot  oedd  yr  aderyn  rhyfrdd,  nes  y  gwnaeth 
ei  hun  yn  farcut  ysglyfaethus ;  ond  erhyn  ei  ddilvn,  wele  efe  wedi 
proffesu  ei  hun  yn  Dduw  bach ;  yn  ddigon  ho'.lbresennol  a  hollwy- 
bodol  ilaaw  pob  man,  o  Ferthyr  a'i  cliylchoedd  oddiamgylch  o  leiaf, 
nos  a  dydd  !  Esgusoder  ni  am  auturio  ammau  gair  o  bono,  canys  ni 
■B'-yddem  ciu  bod  yn  crllichio  hacTiadau  un  mor  ItoUicybodol ;  canys 
rhaid  ei  fod  felly  yn  siwr  cyn  y  meiddia  haeru,  nac  y  gofyna  i  "  hoU 
ddarllenwyr  ti  Sere  a"  \  grcdu  ei  dystiolacth  unigol  ef  am  beth  na 
wnaed  mewu  He  mor  fav.r  a  phoblogaidd  ;  ie,  cyn  y  oymmerai  ei  Iv 
mor  sohr  o  flaen  ei  Farnwr  (canys  addefa  fod  iddo  yntaii  farnvvr  er 
mor  uchel  y  dringodd  ei  liunan ;  a  driian  o  bono  pan  y  saif  o'i  flaen  I 
Ni  fyddcm  yn  ei  esgidiau  am  y  bydysawd)  am  betii  na  (idi.  l.oii  iddo, 
ond  dnvy  ei  liollbresennoldeb.  ei  wyhod  !  Djma  i  <-iivvi  •■  Gfc^r"  vj. 
feddol  o  ucbel.  Chwi  SER-ddarllen\ddion,  beth  meddech  am  ein 
"  Gircws"  ni  y  ffordd  hyn  ?  Dys2?vylir  eich  gueied  yn  cyrchu  yma  i 
gyd  i'w  gweled.  Dimsosir  hi  j^an  na  fo  yn  ei  cl.v. s^g.  am  ddin;;'.!  \ru!i ! 
Ac  yna  addefwch  mai  hi  yvv  y  ddoethaf  ncu  y  dd-v!af  yn  y  "  cylchoedd.'' 
Mae  ei  chroes-haeriadau,  ei  hcnllihau.  ei  difenwi,  fi'i  chamgyhuddiad- 
au  ar  ddynion  oherwydd  eu  crefydri,  yn  profi  nad  y  blaenaf  y w ;  onfL 
y  mae  ei  hadenydd  a'i  holl  gorff  yn  llawn  o  blyf  y  nodwedd  olaf.  Ond 
y  cyhuddiad  a  ddengys  fwyaf  o'i  gwenwyn,  a'i  hawydd  clnvythu  ei 
gwreichion  yn  fflaraau  i'n  llosgi,  y\v  yr  hyn  a  ganlyn ;  ac  O,  cywilydd- 
ied  a  galwed  ef  yn  ol  er  ei  mwyn  ei  lain.  Dywed,  "  Blaenorir  hwy 
gan  ychydig  a  fu  yn  enwog  yn  myddin  y  C/icrfwid."  "  Yn  cymmeryd 
enw  o  grefydd  yn  gochl  er  twyllo."  Ni  fyddai  y  dyn  a  gyhudda  ereiR 
o  hyn  ronyn  yn  rhy  wrth-sectaraidd  i  daflu  ffagyots  dan  ein  funeral 
j}ik,  pe  gallai. 

O  ddyn,  pa  bryd  y  darfydda  eich  drygioni  ?  Pa  le  yr  aet'i  eich 
cydwybod,  a'r  teimladau  a  herthyna  i  ddynoliaeth,  pa  rai  a  deilyut-a 
eich  cyd-ddynion, — ea  cymmeriadau  fel  bodau  cyfrifol.deiliaid  gwiadr 


10 

Vriaethol,  tadau  a  mamau  pnrt'lius  gan  hf.wb  a'u  hadwaenaut;  ie, 
brodyr  a  fhwiorydd  unwaed  a  chwithau.  a  grewyd  aan  yr  un  Buw,  ac 
a  safant  etto  i;erbion  eifrav.d'e  yu  eicli  gwyneJi  chwithau.  "Cfia'r/iaid," 
aje  ?  Fa  lirotion  a  gynnygiwch  o  hyn  ?  Dylai  fod  genyrh  brofion 
cryfion  o'r  fath  gyhuddiad.  Beth  !  ddim  cyniinaiut  ag  un  prawf  o 
hyn  ycliwaith  I  Meiddio  cylmddo  enwa<i  cyfan  o  gref\ddwyr  o  bcth 
a  ystyrir  yn  wrtliryfel  yn  erbyn  y  llywodraeth,  a  dim  an  rheswni  pam. 
Pfi  ddyn  mor  ddrwg  a  liyn  erioed  ?  Diau  eich  hod  wedi  ddeall,  drwy 
ddarllen  ein  cyhoeddiadau.  nad  oes.  ac  ua  fu,  a  wneloni  ni  aChartiacth 
n)eon  un  dull  na  chyssyllliad.  fel  enwad ;.  ae  cr  fod  pob  un  yn  ewyll- 
ysiwr  rliydd  o  ran  ei  boHtics,  iii  wyddom  fod  un  o'r  Saint  mewn  cys- 
sylltiad  a'r  Chaitiaid,  nnc  wedi  bod  ar  ol  ymuno  a'r  Saint.  Nid  ydyra 
'svrtli  hyn  yn  ryi'eirio  dim  o  blaid  nac  yn  crbyn  Ch.arliaeth.  Nid  oes 
It  tynom  a  dim  guhidwriactliol,  ac  nid  y'ni  yn  yniyraeth  a  po'idcs ,' 
otid  yn  y  Testament  Newydd  y  gwelir  ein  rheolau  eglwysig.  Amlwg 
yw  niai  dyi)en  y  dyn  dryuionus  hwn  yn  ein  oyhuddo  o  hyn  yw  codi 
('rlidi.'.aetii.  "\'  mac  aniiyw,  ie,  o  i/iet^t^thv.yr  a  iliielyiidv-.  _\r, -.vedi  bod 
yn  cario  y  cyhuddiad  hwn  at  feistii  y  gvieitiiian  haiarn  a  glo,  gan  sicr- 
hau  niai  Cliar/inid  yvi  y  Saint,  a  dunnno  amvut  eu  tioi  o'u  gwaith, 
iiic.  Er  uior  rhyfedd  y  swnia  hyn  yn  awelon  gwlad  "  rfin^i/lauid," 
K-if.  yn  wir  am  lav/er  y  ffordd  hyn.  Osgwiry  ry'inddiad  hwn.pafodd 
iia  roddid  y  cyfn-ithian  mewn  grym  i'n  lierbyn,  bellarh  ?  Atebwn 
utai  oherwydd  ■'■:{  y  swyddo^ion  gwladol.  a  jihoi)  dyn  rhesyraol  arall, 
yn  gwybod  srwi  i,  ac  yn  ystyried  clebr  yr  crlidwyr  hyn  islaw  cu  sylw, 
Oud  gwaetii-waetli  yr  ymddeiigys  digywilydd-dra  y  "  Gircir."  fel  yr 
awn  yn  ries  r.ti.  Wcdi  ymdrerhu  A'i  lioll  egid  i  g>irioi  y  wlad  i'n 
herbyn.  aniicla  oi  saethau  at  gyfreithian  y  tir.  er  tieio  i'r  rliai  hyny 
eiu  carchani,  ac  yna  gwaedda.  "  Etto  ni  ddynumem  er  y  byd  fod  yn 
euog  o  ni\A('idio  blewyn  o  wallt  eu  penau."  0  I  syndod,  y  fath  ang- 
hyssondei) !  Beth  ychwaneg  a  ddichou  wneyd  er  cynhyrfu  pawb  a'i 
CDclia  i'n  Ulangollu,  ein  carrharu,  eiu  poeni,  ac  i'n  lialltudio  o'r  wlad  ? 
Diiu  yn  y  hyd  !  Aeth  hyd  eithaf  ei  fr.dch  i  hyny  eisoes ;  a  pl;e  galhii 
wiieyd  ychwaneg,  diammuu  y  troci:ai  ei  ddwylaw  mewn  gwaed  (ond 
barnu  yn  oi  cymhariaeti!).  0\iid  y  cyhuddiad  Invn  a  alltudiodd  rai 
eisoes?  Ni  all  wadu  hyti.  Onid  dynia  yr  artV.u  a  wanai  y  cyhuddedig 
yn  aniser  IJom.er  ac  ereill.  Eu  tueddiad.  gwyr  pawb,  yw  hau  hadau 
erlidigaetii  yn  y  calonau  a'u  credo,  a  niagant  genfigen,  a  chrawnant 
nes  gorlifo  dros  eu  terfynau  pan  allant,  a  boUdi  mewn  swaed  gwirion. 
Gwyddora  mai  y  decs  cclwyddog  hyn,  a'r  cyfl"elyb,a  achosodd  i  ddegau 
o'n  i>rodyr  ilydillon  gae!  eu  merthyru  yn  dchweddar  yn  yr  Araeric,  a 
rhai  yn  ein  hiifiu'  a  laddwyd  oherwydd  y  cyffelyb  gyhuddiadau  disail. 
Pa  walianiaeth  sydd  rhwng  yr  ysbryd  a  ladd  gynimeriad,  ac  a  ladd 
gorff  dyn  ?  Ciir  gweled  ei  firydiau  ysgarlataidd  cyn  hir  yn  Nghyniru 
yr  y'm  yn  ofni.  Ofer  i'r  rhai  a  gynneuasant  y  tan  waeddi,  nad  oeddynt 
yn  meddwl  iddo  losgi  "  bkwyn  o'n  pennau."  A  Dawn  mor  briodol  y 
gallasai  Nero  ddweyd,  wedi  gosod  Rhiifain  ar  dan  a'i  ddvvylaw  ei  hun, 
er  cynddeirio.J  y  werin  i  ddial  ar  y  Cristionogion,  gan  eu  camgyhuddo 
Jiwy  o'r  weithred,  nad  oedd  yn  meddwl  "  niweidio  blewyn  o'u  pen," 
3g  a  fyddai  i  awduron  a  phregethwyr  erlidgar  csod  tan   yn  meddyliau 


11 

y  werin  nes  ein  lladd,  ac  ytia  haeru  fel  y  gwna  y  "  Gwcw  "      Dyy/C(\ 
hen  air  mai  '•  cyffelyl)  y\v  lladd  ci  a  rliodili  enw  drwg  arno."  Diolchwn 
niunau,  nid  i'n  herlidv^yr  liyu,  ond  i   gyfreithiau   eiu   gwlad,  cartdii;- 
rv  ydd,  tynerwcii,  a  boneddigeiddiwcli,  y  boneddigion  a^  ydynt  yu  rliy 
gall  a  theimladwy  i  gytiawisi  cais  ein   herlidwyr,   a    gwcddiwn    ur   i  ii 
Duw  dalu  daioni  iddynt  ar  ei  ganfcd.     Dysga  ein  crctydd  ni  i  fod  yn 
ddarostyngedig  i'r  awdurdodau  gwludol  yn  niliob  peth,  ac  felly  yr  y'ln 
wedi  bod,  ac  yn  pendeifynu  parhau  i  tod.     Nid  dyma  y  tro  cyutaf  i'r 
S;'.int  gael  y  cyliuddiad  hwn,  ond  dailleuer  yn  Uhif.  Mawrth   o'r  Bcd- 
yddiwr  ciillibus  lyth.  lie  dywed  y  "  Parc/t."  W.  K.  Davies,  o  Ddovvlais, 
yn  ddigoii  digwvdydd,  ein  bod  yn   "  Ddeistiaid,    Allieistiaid,  a'r  fuih 
xvethof  o  Chafliaid."     Ic,  dyma  eiriau  dyn   sy'n  cyuimeryd  arno    yr 
eaw  o  fod  yu  "  weiiiidog  yr  efengyl."      A    phwy    oedd    yn   boethaih 
darter  nag  ef  ?     Tystied  ei  lythyrau  yn  eu  cyhocddiadau,  gohebydd, 
oedd  siwr,  i'w  '•  Udyorii."     Y  cyntaf  u  ddarllenasom   o    honynt  oedd 
yrhydig  ddyddiau  yn  ol,  a'r  cyntaf  peth  o'r  bron    a  dynodd  ein   sylw 
oedd  enw  "  W.  R.  Davies,  Dowlais,"  o  dan  amryw  golofnau  o'i  waith, 
ac  yn  ymffrostio  hef' d  nad  oedd  arno  gywilydd  o  roi  ei   eiav    cyfiairn 
yiiddo.     Nid  rhaid  hyny  er  i  bawb  ei  adnabod  ef.     Nid  gwaeth  genym 
ni  pa  faint  a  ysgrifenasai  iddo,  nac  i  un  fan  na  pheth  nrall,  ond  buasai 
yn  destun  syndod  fod  neb  oud  ei  hunan  ar  ol  y  cyfan  yn  cyhuddo  rhai 
mor  ddieuog  a'r  Saint  o'r  hyn  ag  y  bn  efe  ei  luiii !      Ac  yn  enw  pob 
rlieswni  pa  fodd  y  gall  y  Saint,  na  neb  arall,  lanw  y  tri  chymmeriad  a 
ddyry  arnom .'     Onid  yw  Chartiaeth,   Deistiaeth,    ac    Athistiaeth,  yn 
hollol  groes  i'w  gilydd  !     Addefa  ein  bod  yn  credu  yn   llyfr  Mormwi. 
Wei  y  aiae  Invnw  yn  hollol  groes  i'r  ddau  olaf  o  leiuf,  ar  cyntaf  hefyd 
o  ran  dim  a  ddealhvn  ni  am  dano.     Ond  sylwch   chwi  grefyddwyr,  y 
rhai  a  fiioch  yu  bleidiol  i  Chartiaeth  wrth  y   cainioedd  o  bob  enwad, 
ac  efe  ei  hunan  hcfi/d.     Cyfeiria  y  Uavieshwn,  a'r"  Gifcw,"  mai  "  cym- 
nieryd  enw  o  greiydd  yn  gochl  er  twyllo"  yr   ydych,    a   hwi/fhau   ett 
hunai/i  i/r  un  mmld  irr/h  gins  !     Am  danom  ni,  yr  ocddyi*  ar  gyfandir 
arall  nes  yr  oedd  y  cyfan  drosodd.  ac  nid  oedd  y  Saint  yn  Nghyniru  j 
pryd  hyny.       Beth   os  bu  rhai  yn   Chartiaid  cyn    i'r    Saint    ddod    i'r 
wlad  hon,  a  oec'idyiu  yn  anaddas  wed'yn  i  ymiuio  a  chrefydd  am  byth, 
Sgrs  '     Beth  a  feddylia  y  Iluoedd  o'r  cyfryw  sydd  yn  awr  gyda'r  gwa- 
hanol  sectau  am  danoch  ?      Y  cyfan  tuhwut  i  welliant,  aie  .'      Os  nad 
y  cyfan,  paham  neb  ?     Ac  os  felly,   dangos  eirh  dwlni  a'ch  cas  eich 
hun  a  wna  eich  gwrthddadl  hon  hefyd  ;  ie,  dyma  ddraen  etto  i  gropa 
y  "  Gwcw." 

Rhestrodd  ein  henwau  o'r  blaen,  fel  y  gwna  ei  frodyr,  yn  mhlith 
drwgweithrcdwyr.  a'r  rliai  a  ystyria  efe  y  mwyaf  dirmygus,  niegys 
"  Joanah  Southcoate,"  "  T'wist,"  ''  Die  Taniar,"  H^c. ;  ond  ni  phrot'odd 
neb  o  honynt  un  nodwedd  o'n  heiddom  ni  yn  tebygoii  i'r  rhai  hyny, 
a  chymhwysach  y  gall  y  Saint  droi  eu  haeriadau  yn  ol,  gan  ddywedyd, 
"  Ti  yw  y  gwr,"  wrthynt  hwy.  Ond  er  rhoi  taw  ar  eu  cegau  am  byth, 
sef  y  rhai  a  waeddant  Chartiaeth  ar  ol  y  Saint,  tystiwn  yn  ddifrifol  ac 
eofn, — "  Nid  ocs,  ac  nifu  a  unielo  y  Saint  a  Chartiaeth,  nac  d  dim  puU- 
iicaidd  arall  meviri  un  cyssylUiad.^' 

jMae  genym  ffeithiau  anwadadwy  i  brofi  hyn.     Os  amheua  neb,  aed 


12 

i  swyddfa  Esgob  LlandafF,  a  gwelir  fod  ein  haddoldai  wedi  eu  registrO 
yno,  ac  aed  at  yr  ynadon  lie  y  triga  ein  pregethwyr,  a  chaiff  weled  fod 
g'iinddynt  license  o  dan  law  y  rliai  hyny,  yn  ol  gofyniad  y  gyfraith. 
Pe  Chartiaid  fiiusent,  a  ganiateid  iddynt  hyny  ?  h.y.,  yn  ol  yr  ystyr  ag 
y  cyfeii'ia  ein  cyhuddwr  am  Cliurtiaeth.  Ond  digon  ar  y  pen  hwn 
etto  er  profi  y  cyhuddiad  hwn  hefyd  mor  anwireddus  a'r  lleill,  a 
tikrwel  i'w  "  hw,  kw,"  yna  am  byth,  gobeithiwn.  Cyhuddiad  arall, 
mor  ddisail  etto,  yw  fod  y  Saint  yn  son  am  fyned  i  Jerusalem.  Do, 
oyhoeddodd  y  "Gtrew"  o  Ddowlais  hyn  o'r  blaen,  a'n  bod  ni  yn  "  casglu 
arian  er  myned  yno  ! !"  Mid  rhaid  i  ni  ddweyd  niai  anwiredd  yw  pob 
sill  o  hyn  hefyd.  Mae  amser  wedi  ein  helpu  i'w  brofi  felly,  er  eu 
cywilydd,  os  oes  cywilydd  ynddynt.  Nid  oes,  ac  ni  fu,  un  bwriad  gau 
y  Saint  i  fyned  i  Jerusalem.  Onid  yw  yn  dy  arswydo,  ddarllenydd, 
glywed  fod  y  rhai  a  honant  fod  yn  "  ddysgawdwyr  yr  oes,"  ac  yn 
'*'  fugeiliaid  y  praidd,"  wedi  ymollwng  mor  rhydd  a  diegwyddor.  Beth 
a  allwn  ddysiiwyl  gan  gyhoeddiadau  sydd  dan  bawenau  ac  anadl  rhai 
fel  hyn  .•'  Nid  mor  rhyfedd  na  cheir  amddillyn  ein  hunain  ynddynt. 
Gadawn  hwynt  yn  Haw  Barnwr  yr  hoU  ddaear,  a  thosturiwn  yn  fawr  o 
■galon  dros  gyflwr  a  sefyllfa  gaethiwus  eu  hudolion.  Yr  Arglwydd 
.grasol  o'i  ddaioni  a  rwygo  y  lien  oddiar  eu  Uygaid,  fel  yr  adtiabyddont 
J  gwir  oleuni,  yw  fy  ngweddi  drostynt  yn  barbaus.     Amen. 


MH-RTHYK-TYUFIL  ;    CYHOEDDVVYD    AC    AR    WERTH    GAN    D.    JGNbl^, 


JOHN    JONES,    ARGBAFFYBD,    RHYDTBONT. 


^ 


^ 


